WikipediA 

Kimangole 


Kimangole ni lugha ya Kiaustronesia nchini Indonesia inayozungumzwa na Wamangole kwenye visiwa vya 
Mangole na Sulabesi. Mwaka wa 2000 idadi ya wasemaji wa Kimangole imehesabiwa kuwa watu 7280. 
Kufuatana na uainishaji wa lugha kwa ndani zaidi, Kimangole iko katika kundi la Kimaluku. 


Viungo vya nje 


■ lugha ya Kimangole kwenye Multitree (http://multitree.org/codes/mqc) 

■ makala zaOLAC kuhusu Kimangole (http://www.language-archives.org/language/mqc) 

■ lugha ya Kimangole katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/mangl408) 

■ lugha ya Kimangole kwenye Ethnologue (http://www.ethnologue.com/language/mqc) 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kimangole kama historia yake, uenezi 
au maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia. 0 rg/w/index. php?stub&title-Kimang 
ole&action=edit) . 


Rudishwa kutoka " https://sw.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kimangole&oldid=999790 " 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 19 Mei 2017, saa 15:24. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji . 




















